KAPITAN KALIKASAN 


Written by 


Dante Nieo Gareia 


CasaNieves.TV / 6 Libis Road, 
+63 977 833 3354 


PPC 



KAPITAN KALIKASAN / EPISODE ZERO 
2nd Draft / As of 7 Deeember 2016 


1. EXT. OOMMUNITY BY THE PASIG RIVER - DAY 

Nakatayo sa may estero si ALI, isang sampung taong gulang na 
medyo tabaing batang bully. May dalawang sehool bag ito na 
nakasukbit sa balikat. Habang hawak nito sa kwelyo ang 
patpating batang si KADODOY, pitong taong gulang. 

ALI 

(pasigaw sa harap ng mga 
kapitbahay na nakatingin 
sa kanila ni Kadodoy.) 

Mga kapitbahay, gusto kong malaman 
niyo na kaya kami maagang pinauwi, 
na-eehas sa salawal si Kadodoy! 

Tawanan ang mga kapitbahay. Pipiglas si Kadodoy at 
makakakawala. Tatakbo palayo si Kadodoy pero bago ito 
lubusang makalayo, tatawagin ito ni Ali. 

ALI (OONT'D) 

Kadodoy, nakalimutan mo ang bag mo! 

Anyong lalapit si Kadodoy, pipigilan ito ni Ali. 

ALI (OONT'D) 

Oppss! Oppsss! Oppsss! Huwag kang 
lalapit. Umaalingasaw ka, eh. Tsaka 
umaalingasaw na rin itong bag mo. 

Kaya sabay na lang kayong maligo. 

Bigla nitong itatapon ang bag sa ilog. Walang magawa si 
Kadodoy kundi lundagin na lamang ang kanyang bag. Tawanan ang 
mga kapitbahay. Bida na naman si Ali. 

Paghupa ng tawanan, maglalakad si Ali sa tabi ng ilog at 
uupo. Lalapit sa kanya ang ating bidang si DYUNIOR, sampung 
taong din na bata na nakatira rin sa may ilog pero pogi ito 
at masinop ang itsura. 

DYUNIOR 

Bad ka, Ali. Lahat naman ng tao nae- 
eehas, ah... 


ALI 

Hindi sa salawal! 

(Hahagalpak na naman ito 
ng tawa.) 



2 . 


DYUNIOR 

'Yang asal mo, pang kontrabida. Pag 
ikaw naging kontrabida sa Kapitan 
Kalikasan, ang magiging kapintasan 
mo ay magiging amoy eehas ka tuwing 
magagalit ka. 

elose-up ni Ali na natatawa. Pagbalik ng shot kay Dyunior, 
naging si KAPITAN KALIKASAN na ito, isang superhero na walang 
mukha at napakatikas. 


KAPITAN KALIKASAN 
At hanggang hindi ka nagpapatawad, 
pabaho ka ng pabaho. 

Unti-unting magta-transtorm si Ali into another eharaeter. 

KAPITAN KALIKASAN (OONT'D) 

At tatawagin kang Ali Ngasaw! 

Bibilis ang transtormation ni Ali. 


ALI TRANSFORMS 
AND BEOOMES ALI 
NGASAW. 

Ganap na ang transtormation ni ALI NGASAW, tao na parang gawa 
lang sa isang masamang hangin at may gas mask na tila 
bababahuhan ito sa sarili. 

Haharapin nito na tila susugurin si Kapitan Kalikasan habang 
si Kapitan Kalikasan ay hindi mapigilang matawa at bakas dito 
na bahong baho siya kay Ali Ngasaw. 

ALI NGASAW 
Ako si Ali Ngasaw. 

KAPITAN KALIKASAN 
(Natatawa.) 

Alam ko. 


ALI NGASAW 
Matakot ka... 

KAPITAN KALIKASAN 
Sa amoy mo? Oo naman! 

Mag iiba ang kulay ni Ali Ngasaw. Indikasyon ito na 
papapabaho pa ito lalo. 

KAPITAN KALIKASAN (OONT'D) 
Pikon ka na, no? 



3 . 


Akmang tatakpan ni Kapitan Kalikasan ang kanyang ilong, 
biglang dadapo sa balikat nito ang nakapameywang na si AUNTIE 
PAQ LONG, isang matandang dalagang tipaklong na sa unang 
tingin ay masungit at istrikta. 

AUNTIE PAQ LONG 
Ikaw, ha... 

Gulat si Kapitan Kalikasan. 

AUNTIE PAQ LONG (OONT'D) 

Kanina pa kita pinapanood. Hindi mo 
ba naiisip na wala ng pinagkaiba 
ang ginagawa mo sa kanya ngayon sa 
ginawa niya kay Kadodoy kanina? 

Matitigilan si Kapitan Kalikasan. Matatauhan. 

Sasamantalahin ni Auntie Paq Long ang pagkakataon. 

AUNTIE PAQ LONG (OONT'D) 

Mag sorry ka. 

Maaalangan si Kapitan Kalikasan. Pandidilatan ito ni Auntie 
Paq Long. 

Dahan-dahang lalapit si Kapitan Kalikasan kay Ali Ngasaw. 
Napipilitan lang ito dahil nakapameywang sa gawing tenga niya 
si Auntie Paq Long. 

Akmang hahawakan ni Kapitan Kalikasan si Ali Ngasaw. Bigla 
itong huhulagpos. 


CUT TO: 


2. EXT. OOMMUNITY BY THE PASIG RIVER - EVENING 
Baek to reality. 

Nakatulog pala si Ali sa bangko. Naalimpungatan ito sa hawak 
ni Dyunior. Nalaglag. 


DYUNIOR 

Sorry. Sorry. Sorry. 

ALI 

(Habang tinatapik ang mga 
dumi sa pagkakalaglag.) 

Ayos lang Pards. Pueha, ang sama ng 
panaginip ko. 



4 . 


Magkukwento pa sana si Ali pero uunahan na siya ni Dyunior 
dahil baka makita nito si Auntie Paq Long na nagkunwari lang 
na estatwa sa isang tabi. 

DYUNIOR 

Sige, uwi ka na. Gabi na. 

Aalis na si Ali. Habang papalayo ito, nakangisi na hihirit si 
Dyunior. 


DYUNIOR (OONT'D) 

Tsaka maligo ka, ha... 

Magtataka si Ali na bakit parang alam ng kaibigan ang 
panaginip niya gayong hindi naman niya ito naikwento. 

Nang makalayo ng konti si Ali, tsaka gagalaw si Auntie Paq 
Long at pahabol pa ring sisitahin si Dyunior. 

AUNTIE PAQ LONG 
Ikaw, ha... 

Flying kiss lang ang isasagot ni Dyunior. Matatawa na lamang 
ang dalawa. Habang mula sa karimlan, maririnig ang sigaw ng 
isang Barangay Tanod na kilala sa mga bata bilang si BOY 
ATAT. 


BOY ATAT 

Mga bata... uwi na. Padilim na. 

Mamaya lang eurtew na! 

Kakaripas ng takbo si Dyunior paiwas kay Boy Atat. 
Magtatabuhan din ang ilan pang mga bata kasama si Ali. 

ALI 

Takbooo! Andyan na si Boy Atat! 

Kanya kanyang uwi ang mga bata. Hanggang sa si Dyunior na 
lang ang maiiiwan sa kalye. Babalingan siya ni Boy Atat. 

Hahabulin ni Boy Atat si Dyunior hanggang sa mapunta ito sa 
isang ginagawang building na may malalaking culvert. Susuot 
dito si Dyunior. 

Mula sa kinalulugaran ni Dyunior ay makikita nito na patuloy 
siyang hinahanap ni Boy Atat. kahit hanggang tuhod lang ni 
Boy Atat ang kita, makikita na habang pabalik balik ito ay 
dumadami ang dagang nakabuntot sa kanya. 

Mamamangha si Dyunior ng makita niyang unti unti ng 
gumagapang kay Boy Atat ang mga daga. Hanggang sa mapangiti 
ito dahil nakikita niya na isang itong pagkakataon upang muli 
siyang maging si Kapitan Kalikasan. 



5 . 


Hahanapin nito sa paligid si Auntie Paq Long. 

DYUNIOR 
(Pabulong.) 

Auntie Paq Long... Auntie Paq 
Long... Asan ka? 

Patuloy itong magpapabaling baling. Habang sa paanan ni Boy 
Atat ay patuloy na dumadami ang mga daga na gumagapang 
paaakyat. 


DYUNIOR (OONT'D) 

Auntie Paq Long, may misyon para 
kay Kapitan Kalikasan. Asan ka? 

Gawin mo na akong si Kapitan 
Kalikasan. Dali! 

Yuyuko ito na tila naghahanda sa transtormation. Habang 
nakayuko ay patuloy nitong hinahanap si Auntie Paq Long dahil 
patuloy ng nagiging daga ang kabuuan ni Boy Atat sa paningin 
niya. 

DYUNIOR (OONT'D) 

Auntie Paq Long... Sige na please. 

Ohanee ko na ito na maitama ang 
mali ko kanina. Gawin mo na akong 
si Kapitan Kalikasan. Please? 

BOY ATAT 
TRANSFORMS INTO 
RAT ATAT: 


3. INT. MANILA SEWERAGE SYSTEM - NIGHT 

Boy Atat is now a rat-looking ereature na naka Barangay Tanod 
eostume. 

Sabik na sabik na si Dyunior mag transtorm. Pinipilit nitong 
mag transtorm mag isa. Ilan maliliit na streaks lang ng 
transtormation niya ang nangyayari. 

DYUNIOR 

Auntie Paq Long... Please na. Hindi 
mo ba nakikita? Hindi siya si Boy 
Atat... Siya si Rat Attatt!!!! 

Pagkasabi niya ay bigla siyang lilingunin ni Rat Atat. 
Magtatago sa isa pang tubo si Dyunior. Hahanapin siya ni Rat 
Atat. Bigla itong mabubulaga sa maririnig na isang boses. 


Dyunior! 


TOTING (V.O.) 



6 . 


Gulat si Dyunior. Ikot ang paligid na tila pabalik ang lahat 
sa realidad. 

TOTING (V.O.) 

Pag hindi ka pa umuwi hindi na tayo 
tutuloy sa Palawan bukas! 

Patuloy na iikot ang paligid. Biglang mula sa kung saan ay 
lalabas si Auntie Paq Long. Dadapo ito sa batok ni Dyunior. 

Unti-unting aangat ang paa ng nakayukong si Dyunior. 

CUT TO: 


4. INT. PUERTO PRINOESA UNDERGROUND RIVER - DAY 

Mula sa bahagi ng ilog na kung tawagin ay 'Cathedral' 
lulutang si Dyunior. Nakadapo sa batok nito si Auntie Paq 
Long. 

Unti-unting hahawa ang balat ni Auntie Paq Long kay Dyunior. 

Patuloy na iikot ang paligid at patuloy na mababalutan ng 
balat ni Auntie Paq Long hanggang sa si Dyunior at lubusan ng 
naging si Kapitan Kalikasan. 

Lilipad ito palabas ng kweba. 


CUT TO: 


5. EXT. SKY - DAY 

Lumilipad si Kapitan Kalikasan. 

Pupunta ito sa logo ng Kapitan Kalikasan habang nagsisimulang 
pumailanlang ang awiting 'Unyielding' ni Zion Aquino. 

Unti-unting lalayo sa logo ang eamera. Reveal na isa pala 
itong stieker sa buntot ng isang eroplano na nasa ere. 

TOTING (O.S.) 

Alam mo ba kung bakit tayo 
magbabakasyon sa Palawan? 

DYUNIOR (O.S.) 

Opo, Ama. Para makita ko ang 
Underground River? 


CUT TO: 



7 . 


6. EXT. PUERTO PRINOESA AIRPORT TARMAO- LATE AFTERNOON 

Pababa ng eroplano sina Dyunior at Toting. Maliban sa 
baekpaek sa likod ay may nakasukbit pang ukelele sa balikat 
nito ni Dyunior. At sa isang kamay ay may hawak itong Kapitan 
Kalikasan eomie book. 


TOTING 

Para makita mo ang totoong ganda ng 
kalikasan. Nang sa gayon ay 
mapagtanto mo ang pinagkaiba ng 
pangarap at katotohanan. 

Gulat si Dyunior sa tinuran ng amain. 

DYUNIOR 

Woohhh... Ang lalim nun, ah! 

Pipiliting magpatawa ni Dyunior pero tila seryoso si Toting. 


7. EXT. PUERTO PRINOESA AIRPORT ARRIVAL AREA - LATE AFTERNOON 
Palabas ng airport sina Dyunior at Toting. 

DYUNIOR 

Eh hanggang kelan naman po tayo 
dito? 

Pahapyaw lamang titingnan ni Toting ang ampon. Tsaka ito 
diretsong sasakay sa isa sa mga nakaparadang trieyele habang 
nagsasalita. 


TOTING 

Hanggang mapaniwala kita na hindi 
ikaw si Kapitan Kalikasan. 

Ngingisi si Toting na parang naisahan si Dyunior. Pero sa 
mata nito ay bakas ang pangamba para sa ampon. 

Bago sumakay sa trieyele ay titingin muna sa paligid si 
Dyunior. Mapapako ang tingin nito sa isang billboard na may 
nakasulat na may logo ng "myPuertoPrineesa: You Are Home." Sa 
paningin ni Dyunior ay tila lumingon sa kanya ang ulo ng 
peaeoek sa logo. 


FADE TO: 


8. I/E. PUERTO PRINOESA MONTAGE - EVENING 


OBB. 



8 . 


Patuloy na naririnig ang awiting 'Unyielding' habang montage 
ng mga eksena ng pagdating ng gabi sa bayan ng Puerto 
Prineesa at ang pagbihaye nila Dyunior at Toting sa kahabaan 
ng Rizal Avenue at National Highway. intereut ng establishing 
ng Casa Nieves. 


9. INT. CASA NIEVES / CAFE BORIT - EVENING 

Makikita si MANG, isang humigit kumulang trenta anyos na 
lalaki. Medyo mahaba ang buhok nito at magulo at meron itong 
nakailaw na silent diseo headphones sa leeg. May mga kausap 
itong ilang turista sa isa sa mga mesa at tila napapasarap na 
sa iniinom nitong alak sa isang magarang kopita. 


10. EXT. CASA NIEVES FACADE - EVENING 

Darating sa Casa Nieves ang trieyele na sinasakyan nila 
Dyunior at Toting. 

Mauunang bumaba si Toting. Igagala nito ang paningin na may 
impit na ngiti at may pananabik sa mga mata. 

Pagkatapos ay aakyat ito sa hagdan papunta sa Cafe Borit 
kasunod si Dyunior. 


11. I/E. CASA NIEVES / CAFE BORIT 

Masaya pa ring nakikipag usap si Mang sa mga turista. 

MANG 

So, you have never tried Palawan 
Honey? 


TOURIST 1 

Not yet. 

MANG 

I ran out of it just this morning. 
But please... Promise me that you 
will not leave the best island in 
the world without tasting the sweet 
things that Palawan bees produee. 

TOURIST 2 

Too bad he is leaving tomorrow. 

MANG 

But your AirBnB booking says that 
you are here until the weekend. 



9 . 


TOURIST 2 

I am staying until weekend. He 
leaves tomorrow. 

MANG 

Really? In that ease, I will let 
you taste it in another form. 

Mang exits to get a beer from the kitehen. Paglabas nito may 
dala itong isang bueket ng Ayahay Beer. 

Exactong papasok si Toting sa Phone Booth Entranee ng Cafe 
Borit. 

Gulat si Mang. Pero masaya nitong sasalubungin ang dumating. 

MANG (OONT'D) 

0, akeng kaelam aroman ka pa maga 
abot? 

(0, akala ko bukas ka pa 
darating?) 

TOTING 

Talagang sinadya namin na magpaaga 
para ma surprise ka. 

Gulat si Mang. 

MANG 

Namin? 

Titingin sa paligid si Mang. Lilipat ng kinatatayuan si 
Toting. 

Tatambad si Dyunior kay Mang na exactong nasa loob ng phone 
booth. Bigla ring may mamumukadkad na bulaklak ang puno ng 
makopa na nasa isang paso sa tabi ng phone booth. 

Masiglang lalapit si Dyunior kay Mang para magmano. Hawak ang 
kanyang bag at nakasukbit sa balikat nito ang kanyang 
ukelele. 


DYUNIOR 

Mano po, Unele Mang. Ako po si 
Dyunior. 

Ilang pa rin si Mang. Pero pipilitin nito na maka recover. 

MANG 

Kumusta ka Dyunior? 



10 . 


DYUNIOR 

Ito po. Excited na mapagtanto ang 
pinagkaiba ng pangarap at 
katotohanan. 

Tsaka ito pilyong ngingiti kay Toting. 

MAgtataka si Mang sa tinuran ng bata. 

Si Toting naman ay mapipilitan ng salbahin sa pagkagulat si 
Mang. 

Haharapin nito si Dyunior. 

TOTING 

Dyunior, mag order ka muna ng Chao 
Long sa baba. Sabihin mo lang si 
Unele Mang mo ang magbabayad. 

At aakbayan nito si Mang. 

TOTING (OONT'D) 

Wala pa rin talagang nagbabago sa 
lugar na ito. 

MANG 

Dipindi kong ading perspektibo kaw 
aga seleng. 

(Depende kung sa aling 
perspektibo ka 
nakatingin . ) 

Tsaka ito kakaway sa bumababang si Dyunior. 


12. EXT. CASA NIEVES FACADE - EVENING 

Pababa ng hagdan, manghang tititigan nito ang mga detalye ng 
paligid. 

Mula sa lumilipad na point of view sa likod ay makikita natin 
ang pulang balat nito sa batok. 

Biglang mapapakislot si Dyunior na tila may dumapo sa batok 
nito. Sasapuin nito ang kanyang batok. 

Lilipad naman ang point of view papunta sa balikat ng 
malaking eut-out ni Mrs. Reeto. 

Makikita natin ang silhouette ng isang tipaklong, si AUNTIE 
PAQ LONG. 



11 . 


13. INT. CASA NIEVES / CAFE BORIT 

Nakatayo sa tapat ng mesa ng mga turista sina Mang at Toting. 
Galak na ipapakilala ni Mang ang kaibigan sa mga bisita. 

MANG 

Guys, I would like you to meet my 
best triend Toting. 

Kakamayan ni Toting ang mga bisita. 

MANG (CONT'D) 

He is not from Palawan. A birder 
who he fell in love with the 
island. And then ehanged his 
niekname to a popular euyonon folk 
song eharaeter. 

Tsaka nito kakantahin ang isang bahagi ng kanta. 

MANG (CONT'D) 

Toting. Ay! Ay! Toting. Ara kami 
kaniogan. 

Magse seeond voice si Toting. 

TOTING 

Ara kami kaniogan. 

Tuwa ang mga turista. 


TOTING (CONT'D) 

Let's drink to that! 

Tsaka pa lang mare-realize ni Mang na hawak pa nito ang mga 
iprinisintang beer. Isa isa nila itong bubuksan at iinumin. 

TOURIST 1 

Umm... Honey infused beer! This is 
really good! 

Sasang ayon ang lahat. 

iea-eateh up ni Mang si Toting sa usapan. 

MANG 

I was just telling them about how 
good Palawan Honey is. 

TOTING 

The birds and the bees of Palawan 
are the souree of the sweetest 
things in the world. 



12 . 


Titingnan ni Toting ng makahulugan si Mang. 


14. INT. BAHN PHO - NIGHT 

Nasa loob ng Bahn Pho sa ground tloor ng Casa Nieves si 
Dyunior. Confused kung ano ang oorderin dahil takam ito sa 
lahat ng nakikita. 


15. EXT. CASA NIEVES ROOFTOP - NIGHT 

Nasa rooftop na sina Mang at Toting. 

Meron itong malaking area na may masinop na garden. 

Sa isang sulok ay makikita si GYTIS, isang Dj na kasalukuyang 
tumutugtog para sa mangilan ngilang bisita na naka silent 
diseo headphones. 

Sa pader naman ng katabing gusali ay naka project ang 
pelikulang 'Ploning'. 


MANG 

Sa imong seleng tama imong disisyon 
nga paolien tana ren digi? 

(Naniniwala ka ba na tama 
ang desisyon mo na iuwi 
na siya dito?) 

TOTING 

Panahon na para malaman niya ang 
katotohanan. 

MANG 

Pasamoro kong ara tana pa sa tamang 
idad? 

(Paano kung wala pa siya 
sa tamang edad?) 

TOTING 

Kelan ka pa naniwala sa edad? 
Seseryoso si Mang. 


MANG 

Impisa ang maelaman ko nga mi 
kalibutan nga indi puede ag gegma 
ang bata. 

(Simula ng malaman ko na 
may mundo na bawal 
magmahal ang bata.) 


CUT TO: 



13 . 


16. EXT. CASA NIEVES FACADE - NIGHT 
Nakatingin sa graffiti sa pader si Dyunior. 

FE (0.S. ) 

Bata! 

Gulat si Dyunior. Nakatayo sa harap niya si FE, sampung taong 
gulang na batang babae na may hawak na tray. At may 
napakagandang ngiti. 

FE (CONT'D) 

Sorry. Nagulat ka ba? Kanina ka pa 
kasi nakatitig diyan. Malamig na 
ang Chao Long mo. 

Ngingiti lang si Dyunior. At muli itong tititig sa graffiti. 
Hindi pa rin nito mapapansin ang Chao Long na nasa harap 
niya. 

DYUNIOR 

Ang ganda ganda kasi. Naalala ko sa 
kanila ang kwento nina Pomangga 

at... 

FE 

At eipriana. Ang batang bulag na na 
in-love sa... 

DYUNIOR 
Taong ibon! 

Sabay na mapapatawa ang dalawa. 

FE 

Alam mo din pala ang kwento ng 
#MayForever. 

Matatawa si Dyunior. 


DYUNIOR 

Hindi #MayForever ang pamagat ng 
kwento nila. 

FE 

Ano? 

Naiinis ang babae dahil tila pinagtatawanan ng lalaki ang 
paborito niyang love story. 

DYUNIOR 

E di, "Love Is Blind". 

Tuluyan ng maiinis si Fe. 



14 . 


FE 

Isusumbong kita kay Unele Mang. 
Artist yon. Nagagalit pag 
pinapalitan ang title ng kanyang 
obra. 

Ngingisi lang si Dyunior. 

DYUNIOR 

Meron ba namang artist na ang title 
ng obra ay... 

Lilingunin nito si Fe. 

DYUNIOR (OONT'D) 

Ano uli yon? 

Padabog na sasagot si Fe. 

FE 

#MayForever! 


CUT TO: 


17. EXT. CASA NIEVES ROOFTOP - NIGHT 
Patuloy na nag uusap sina Mang at Toting. 

TOTING 

"Love Is Blind" pa rin? 

Magtatawanan ang magkaibigan. 

MANG 

Bahala ka kung ano ang gusto mong 
itawag sa isinusulat ko. Basta, 
sigurado ako na isa siyang kwento 
na makaka antig ng mangilan ngilang 
puso. 

Sa sereen ay kasalukuyang lumabas ang eksena sa 'Ploning' na 
nagbibiyak ng kasoy ang mga babae. 

Aagapan ni Toting ang paglapat ng headphone sa tenga ni Mang 
para marinig ang eksena. 

Mula sa sereen: 


OELESTE 

Naniniwala ka? 

ALMA 

Dahil mahal ko siya. 



15 . 


OELESTE 

Kahit hindi ka sigurado kung 
babalikan ka niya? 

PLONING 

Ang nagmamahal, nagtitiwala. 

Mangigiti si Mang. Makikita ang kakaibang saya sa mata nito. 

Nang makita nito na parang tinutuya siya ng kaibigan ay agad 
niyang ililipat dito ang headphones para marinig nito ang 
karugtong ng eksena. 

Mula sa sereen: 


OELESTE 

Kahit nasasaktan ka na? 

NIEVES 

Ako naniniwala na ang nagmamahal 
nasasaktan. Pag hindi ka na 
nasasaktan, matakot ka. Baka hindi 
ka na nagmamahal. 

Tatanggalin ni Toting ang headphone sabay magtatawanan ang 
magkaibigan. 


MANG 

Kung alam lang nila kung gaano ka 
ka hilig sa eheesy lines. 

TOTING 

Uso na 'yan ngayon. At bago na rin 
ang tawag... 

TOTING & MANG 

Hugot! 

Lalong matatawa ang magkaibigan. 

Biglang mapapansin ni Gytis ang dalawa. Sandaling iiwan nito 
ang kanyang turntable at dali-daling lalapit. 

MANG 

Hey, Gytis! I would like you to 
meet my triend. 

Sasaluhin ni Toting ang introduetion at agad nitong iaabot sa 
banyaga ang kamay. 


TOTING 

Toting. Just eall me Toting. 



16 . 


GYTIS 

Mr. Toting? I thought you are 
arriving tomorrow morning. 

TOTING 

I ehanged my mind. 

GYTIS 

Good! Then we ean leave very early. 

TOTING 

I will eheek with my boy... 

Magtataka si Gytis dahil akala nito ay nag iisa lang ang 
kanyang guest. 

Sasabad na si Mang. 


MANG 

Toting brought with him his ward, 
Dyunior. 


CUT TO: 


18. EXT. CASA NIEVES FACADE - NIGHT 

Maghaharap pa rin sina Fe at Dyunior. Nasa gitna na nila ang 
usyuserang kapatid ni Fe na si ESPIE, limang taong gulang na 
kay bibo na batang babae. Karga nito ang mas nakababata pang 
kapatid, si AMOR, humigit kumulang dalawang taong gulang. 

FE 

Dyunior nga. Tapos? Dyunior ng ano? 

DYUNIOR 
Ng tatay ko? 

FE 

Ayun... Anong pangalan ng tatay mo? 

DYUNIOR 

Toting. 

FE 

So Toting Jr. Ka! 

DYUNIOR 

Hindi. Dyunior lang talaga. 

Sasabad si Espie. 


ESPIE 

Parang may mali. 



17 . 


Maaaliw si Dyunior sa dalawang bata. 

DYUNIOR 

Bakit ikaw? Anong pangalan mo? 

ESPIE 

Espie. 

Ituturo ni Dyunior si Amor. 

DYUNIOR 

Tapos siya naman si SPOl? 

Matatawa si Fe. Mahahalata nito na sadyang pilyo lang si 
Dyunior. Mapapalitan ng pagkagiliw ang inis niya kanina. 

ESPIE 

Hindi SP. Espie! As in Esperanza! 

At lalong hindi siya SPOl. Kapatid 
ko siya. Si Amor. 

Ingunguso nito si Amor. 

ESPIE (OONT'D) 

Amor. 

Ituturo ang sarili. 


ESPIE (OONT'D) 

Esperanza. 

At ituturo ang kanyang Ate Fe. 

ESPIE (OONT'D) 

Fe. 


Ngingiti ng may kilig si Fe sa binatilyo. Mapapansin ito ni 
Espie. Kaya muli niyang ituturo ang kapatid sabay bigkas ng 
kahulugan ng pangalan nito. 

ESPIE (OONT'D) 

Pananampalataya. 

Ituturo naman ni Espie ang sarili. 

ESPIE (OONT' (OONT'D) 

Pag-Asa. 

At si Amor. 

ESPIE (OONT'D) 

Pag-ibig. 


CUT TO: 



18 . 


19. EXT. CASA NIEVES ROOFTOP - NIGHT 

Seene opens with a shot of Toting and Mang's tattoo na kapag 
magkakapit ang mga bisig nila, nabubuo ito one-pieee ang mga 
tattoo. 


TOTING 

Three things that should always be 
in a dreamer's heart. 

Manghang-mangha naman si Gytis. 

MANG 

Faith. Hope. Love. 

GYTIS 

I ean imagine how crazy your 
teenage years must have been. 

Magkakatinginan ang magkaibigan. 

CUT TO: 


20. EXT. CASA NIEVES FACADE - NIGHT 

Magkaharap na sa mesa sina Fe at Dyunior. Nasa baekground 
nila ang mural nina Pomangga at eipriana. 

DYUNIOR 

Sige nga... Ikwento mo sa akin ang 
'Love Is Blind'. 

FE 

#MayForever! 

DYUNIOR 

Ok fine. Ano ang alam mo sa... 

FE 

#MayForever! 

DYUNIOR 

... sa kwento nila Pomangga at 
eipriana? 


FE 

Sige na nga... Si eiriana ay isang 
magandang dalagitang bulag. 

DYUNIOR 

Malapit pa lang mabulag. 



19 . 


FE 

Sa simula ng kwento. 

Unti-unting gagalaw ang mural sa likod. 

FE (CONT'D) 

At si Pomangga naman ay... 

DYUNIOR 

Teka lang... teka lang. Bakit 
maantot ang pangalan ni Pomangga? 

Bigla titigil ang pag galaw ng mural sa likod. Si Fe naman ay 
tila mababagot. 


FE 

Kasi nga taong ibon siya! Ang mga 
taong ibon, ang pangalan nila ay 
naka base sa kung ano ang unang 
makita ng nanay nila pag pinanganak 
sila. 


DYUNIOR 

So bakit nga Pomangga? 

FE 

Pomangga. Mangga. Kasi mangga ang 
unang nakita ng nanay niya nung 
pinanganak siya! 

May mare-realize si Fe. 

FE (CONT'D) 

Teka nga muna. Di ba sabi mo kanina 
alam mo ang kwento nila? 

DYUNIOR 

Oo nga. 

FE 

E bakit nagtatanong ka pa? 

DYUNIOR 

Iniinis lang kita. Effective ba? 

FE 

Che! 

Mas pipilyo pa ang ngiti ni Dyunior. 

DYUNIOR 

Ang eute mo kasi pag naiinis ka. 



20 . 


Deadma kunwari si Fe at kunwari at hindi siya apektado na 
itutuloy ang kwento. 


FE 

Hindi lang maganda si eipriana. 

Mabait din siya. 

Ngingiti ito ng pagkatamis tamis kay Dyunior na tila baga ang 
sarili ang dini-deseribe nito sa mga huling sinabi. 

At sa likod nito ay muling gagalaw ang mural. 


DISSOLVE TO: 


21. EXT. FUERZA DE SANTA ISABEL - DAY 

Mula sa image sa mural ay unti-unting magiging tao si 
Oipriana. Kasama nito ang kanyang LOLO FIDEL, pitumpung taong 
gulang na matandang ulyanin. 

FE (V.O.) 

May sakit si Oipriana sa mata. Unti- 
unti siyang nabubulag sa pagdaan ng 
panahon. 

Pag pull out ng eamera ay nagsasayaw ang mag lolo sa awiting 
'Ikaw Ba Ay Pag-Ibig?' mula sa isang eassette player sa 
ibabaw ng Fuerza De Santa Isabel. Gawain nila ito tuwing 
takipsilim. May ilang bata ang nanonood sa kanila. 

FE (V.O.) 

Apo siya ni Lolo Fidel na tuwing 
hapon ay pumupunta sa Fuerza de 
Santa Isabel upang sayawin ang 
paborito nilang sayaw ng kanyang 
yumaong asawa mula sa kanyang 
paboritong radio program. 

Magsisimulang tumunog ng kampana ng orasyon. Titigil ang 
lahat. Habang ang RADIO ANNOUNOER ay napapaalam. 

RADIO ANNOUNOER (V.O.) 

Maraming salamat sa inyong 
pakikinig sa ating 
programang “Pag-Ibig, 

Bakit Ka Ganyan?" Kasabay 
ng aming pamamaalam ang 
pagpapaalala: Magmahal ka 
ngayon nang parang bawal 
na bukas . 

Tutunog ang huling kalembang ng orasyon. Magmamamo ang mga 
bata kay Lolo Fidel at maghahabulan na ito palabas ng Fuerza. 



21 . 


Mula sa karimlan ay may makikitang tila dalawang malalaking 
ibon na paparating. 

FE (V.O.) 

Lingid sa kaalaman ng mga taong 
bayan, pagdilim ay merong dalawang 
taong ibon na ang Fuerza De Santa 
Isabel din ang pahingahan. 

Padilim na ang mundo at makikitang dadapo sina Pomangga at 
ang matalik nitong kaibigan na si TONGGAN. 

FE 

Ang matalik na magkaibigang sina 
Pomangga at Tonggan. 


DISSOLYE TO: 


22. EXT. CASA NIEVES ROOFTOP - NIGHT 

Magkaharap sina Mang at Toting kung paanong maghakarap din 
sina Pomangga at Tonggan. 

MANG 

Pasamoro mo tataposon imong kwento? 

(Paano mo tatapusin ang 
iyong kwento?) 

TOTING 

Ang pinoproblema ko ngayon ay kung 
paano ko sisimulan. 

MANG 

Impisan mo ang onang makita i 
Pomangga si eiriana. 

(Simulan mo ng unang 
makita ni Pomangga si 
eipriana.) 


DISSOLYE TO: 


23. EXT. FUERZA DE SANTA ISABEL - EVENING 

Tila kakaland pa lamang nila Pomangga at Tonggan. 

MANG (V.O.) 

Medyo masama ang panahon noon. 

Maagang dumilim. Kaya kahit wala 
pang orasyon... 


Mula sa kung saan ay may maririnig silang nag uusap. 



22 . 


LOLO FIDEL 

Amos taren. Sirem den. 

(Halika na. Gabi na.) 

OIPRIANA 

Ara kita pa ngani ibabaili. 

(Hindi pa nga tayo 
nagsasayaw.) 

LOLO FIDEL 

Indi ren sigoro ag balik ang 
programa. Aga pangilat pa sa 
kasaplan. 

(Hindi na siguro babalik 
ang programa. May kidlat 
pa sa karimlan.) 

Maglalabas ng easette tape si Oipriana mula sa kanyang bulsa. 

OIPRIANA 

Mi solosyon kita diyan. 

(May solusyon tayo diyan.) 

Agad nitong isasalpak ang easette tape at pipindutin ang play 
button. 

Mag aalangan pa rin si Lolo Fidel. Habang unti unti ng 
tumutugtog ang 'Ikaw Ba Ay Pag-Ibig?" 

LOLO FIDEL 

Saben indi mo ron makita ang dalan 
paoli. Aelaman mo ra nga pag 
agdelem, ara ako ron i 
nadedemdeman. 

(Baka hindi mo na makita 
ang daan pauwi. Alam mo 
namang wala na rin akong 
naaalala pag madilim na.) 

Mapapatingin si Oipriana sa lolo niya ng may awa pero puno ng 
pag asa. 


OIPRIANA 

Lolo, pira ren kabolan nga ara ko 
akikita ang dalan. Memorize ko ron 
by heart. 

(Lolo , ilang buwan ng 
hindi ko nakikita ang 
daan. Memorize ko na by 
heart.) 


Maaawa ang matanda sa apo. 



23 . 


LOLO FIDEL 

Pasamoro manda kabay kong indi 
takaren mademdeman ig indi mo ako 
ronda makita? 

(Papaano nga kaya kung 
hindi na kita maalala at 
hindi mo na rin ako 
makita?) 

Pipiliting itago ni Oipriana ang lungkot sa lolo. 

OIPRIANA 

Lolo, si Lola ara mo ronda akikita 
dadi. Ig posibling indi na kita 
renda makilala sa langit. Mi ag 
bago ba? 

(Lolo , si Lola hindi mo na 
rin naman nakikita 
ngayon. At malalamg hindi 
na rin niya tayo 
makikilala sa langit. May 
nagbago ba?) 


Kukunin ng lolo ang kamay ng apo. Ilalapit sa puso at 
pipiliting tumayo para sumayaw. 

Sa di kalayuan ay nakasilip ang magkaibigang Pomangga at 
Tonggan. Bakas sa mukha ni Pomangga na lubusan na itong 
nabighani kay eipriana. 

Iikot ang eamera. Pagbalik sa mag lolo at iba na ang mga suot 
nito. 


POMANGGA 
Iniibig ko siya. 

Habang pinapanood nito ang mag lolo na nagsasayaw. 

LOLO FIDEL 

Iho, lumabas ka na diyan at isayaw 
ang apo ko. 

Gulat sina Pomangga at Tonggan. 

Si Pomangga ay tila napunta sa ibang dimensyon at ang 
makikita na lamang nito ay ang magandang dalagang nakatayo sa 
harap niya. 


LOLO FIDEL (OONT'D) 

Ilang panahon na rin naman kitang 
nakikita diyan sa likod ng halaman. 
At sigurado ako na hindi ka 
tagarito. 


(MORE) 



24 . 


LOLO FIDEL (OONT'D) 

Kasi hindi kasi nagmamano sa akin. 

Pero mukha naman kasing mabait ka 
at may pangarap. Paningin ko nga 
minsan may pakpak ka. 

Mapapaigtad ang pakpak ni Pomangga. Tsaka lamang nito mare- 
realize na nasa harap na siya ng maglolo. Si Tonggan ay takot 
na takot sa pangyayari. 

LOLO FIDEL (OONT'D) 

Ano ang pangalan mo, iho? 

POMANGGA 
Pomangga po. 

Gulat ang matanda sa pangalan ng binata. 

LOLO FIDEL 

Pomangga? 

Makakabawi naman ang binata. 

POMANGGA 

Mang po. Opo. Mang po. 

LOLO FIDEL 

Mang... Ok. Sige Mang. Sabi mo 
iniibig mo ang apo ko... 

POMANGGA 

Ho? 

LOLO FIDEL 

Huwag ka ng magkaila. Narinig ko. 

POMANGGA 

Ang lakas naman ho ng pandinig 
niyo. 

LOLO FIDEL 
May sa ibon ako, eh. 

Mapapakislot uli ang pakpak ni Pomangga. 

LOLO FIDEL (OONT'D) 

Hindi pag-ibig ang tawag sa 
sinasariling emosyon... Paghanga. 

Kasi ang pag-ibig, ipinapadama. 

Kukunin ng matanda ang kamay ng binata. 

LOLO FIDEL (OONT'D) 

Ito ang apo kong si eipriana. 



25 . 


Kukunin nito ang kamay ng dalaga at ipapatong sa kamay ng 
binata. 


LOLO FIDEL (OONT'D) 

Sayaw kayo. 

Magsasayaw sina Oipriana at Pomangga. Unti unting silang 
madadala sa awitin. Habang sumasayaw ay patuloy silang 
nagpapakiramdaman hanggang sa tuluyan ng bumuka ang pakpak ni 
Pomangga at lumutang sila sa ere. 

POMANGGA 

Parang nakikita ko na ang 
kailanman... 

eiPRIANA 

Paano kung hindi na ganun kalayo 
ang abot ng tanaw ko? 

POMANGGA 

Magmahal ka ngayon ng parang bawal 
na bukas. 

Patuloy na magsasayaw ang dalawa hanggang sa unti unti silang 
naging mga larawan sa mural. 

END 0F ACT 1. 



26 



